
Mánaðarrit 

til stuðnings frjálsri trúarskoðun. 

II. j GIMLI, MAN., APRÍL 1894. j 4. 

TRÚIN i GUÐ 

eftir M. J. Savagk. 

-:o:- 

I. npPRDNI 0 G ÞROSKUN GUÐSHUGMYNDA H- 
INNAR OG GUÐSDÝRKUNARINNAR. 


Í Df vér athugum æfi einstaklinganna, hinna merku andans manna. 
svo sem Shakespeare’s eða annara, þá getunr vér séð, að sá vat 
i tíminn, að engin hugsun hafði myndast í heila þeirra, svo vaknaði 
hugsunarháttrinn hjá þeim ofr einfaldlega, en var þó mjög harnalegi, 
hugsanirnar voru ófullkomnar í mesta máta, héngu ekki saman, ræðu 
þeirra var meiningavlaust hull, þvi þeir voru fávita bövn. Svo þrosk 
uðust þeir, stigu einlægt hærra og hærra og urðu mestu andans menn. 
svo að öldum saman dást menn að sálarhæfilegleikum og' andlegu ai 
gjörfi þeirra. Það sem segja má um einstaka menn, það má segja um 
heila kynflokka og mannkynið alt yfir höfuð. Sá var tíminn, að mann 
kvnið var ekki farið að hugsa neitt um þau málefni, sem nú eru dag 
lega í hvers manns huga og á livers manns vörurn. Sá var tíminn. er 
inannkynið fyrst fór að gjöra sér mjög ófullkomnar og barnalegar hug- 
myndir um guð, og rétt eins og þá er börnin fyrst fara að standa, fóru 
menn að reyna að nefna orðið „guð,“ og láta ( ljósi og skýra hver fyr 
ir öðrum, þessa nýju og stórkostlegu hugmynd, hugmynd þá, sem 
einlægt þro8kaðist og fullkomnaðíst, uns hún náði hátign sinni, hrein 







58 


leika og sjálfsafneitun hjá mönnum, sem þeir Buddha og Ki'istv. Þai5 
sem vér nú fyrst ætlum að reyna að skýra eptir föngum er, að komast 
sem næst hinum elstu hugmyndum, sem mennirnir hafa gert sér um 
guð. 

I fyrsta skifti í sögu mannkynsins hefir þekking hinna nýrri tíma 
á hinum seinustu 60 árum kveikt ljós það, er getr lýst oss í rannsókn- 
um þessum, og með blys þetta í hendinni getum vér fetað aftr stigu 
mannlegra framfara, alt aftr að þeitn tíma. er dimman lá yfir mann- 
kyninu, og enn lengra til þess tíma, er „myrkr var yfir jörðiimi' - og 
að eins eiustaka stjörnur slógu daufum geislum á hina sólarlausu jörð. 
Með hlys þetta í hendinni verðum vér að ganga inn í holur þær og 
heilra, er voru bústaðir hinna fyrstu manna og vita, hvað vér finnum 
þar. Vér skulum láta blysið lýsa oss og vita, hvort vér getum fengið 
augabragðssjón af hinni fyrstu tilbeiðslu manna. 

Ættfaðirinn eða höfðingi flokksins er nýdáinn. Fyrst bíða ætt- 
menn hans við, til þess, að vita, hvort lífið muni ekki hverfa aftr til 
líkamans, og til þess að þetta geti orðið, vernda þeir líkama hans frá 
rotnun, sem þeir geta. Þeir sögðu, af átsæðum, sem síðar skal getið : 
,,Má ske haun sé að eins farinn um stuud. Iíann kaun að koma aftr íi 
morgun, eða næstti viku, eða uæsta mánuð og heimta þá líkama sinn 
aftr. Vér skulum því geyma hann, sem best vér getum.“ En svo kom, 
að þeir urðu þreyttir að bíða, tóku því líkamann og grófu hann, og 
bjuggu svo vel um hann, sem þeir gátu, að hann rotnaði eigi, eða yrði 
eigi misboðið. Þeir bygðu yfir hann hauga, hjuggu út steinþrór, grófu 
lionum gröf. Ogá gröfum þessara ættfeðra sinna kveiktu þeir bál. mik- 
il, tii þess að lýsa hinum látnu á ferðum sínum á nóttum. Þangað — 
að þessu fyrsta altari, gröfinni — færa þeir fæðu, til að fórna hinum 
dánu. Þangað færa þeir blóm, reykelsi, vopn, yfir höfuð alt, sem 
þeir ætia að hinir dánu höfðingjar vilji hafa með sér, alt, sem þeir 
elskuðu í lífinu (hest og hund, og hauk og vopn). Hér — ég vil biðja 
menn að veita því athygli — hér geta menn fundið uppruna blótfórn- 
anna, mannfórnanna. Ef að höfðinginn Var voldugr, grimmr; blóð- 
þyrstr, ef að hann í lífinu þyrsti eftir blóði óvina sinna, ef að það var 
vani hans og yndi, að slátra svo mörgum óvinum sínum sem hann gat, 
þá færa nú ættmenn hans á gröf hans þá herteknu menn af óvinaflokki 
hans, sem þeir geta, og slátra þeim þar, því þeir þykjast vita, að þetta 
sé hin sætasta fórn, sem þeir geti flutt honum, að þetta veiti honum 



59 


hið mesta yndi eftir dauðann. Síðan er fenginn besti ræðumaðrinn í 
ættflokknum og látinn tala langt erindi og snjalt, og hefir hann upp 
frægðarverk og stórvirki hins látna. Stundum raða þeir sér í hátíðar- 
göngu, ganga í flokkum í hring um gröfina eftir hljóðfalli og syngja 
lofkvæði hinum látna til heiðurs. Þetta eru hiu fyrstu tilbeiðsluljóð, 
som mannkvnið nokkru sinni liefir sungið. Þetta er stutt, en skýrt sýn 
ishorn og skiljanlegt af hinni fyrstu tilbeiðslu manna — t.ilbeiðslu eða 
dýrkunar ættflokksins á ættföðurnum. 

En nú mætum vér ráðgátunni: „Hvernig stóð á því, að menn 
þessir skyldu ætla það, að höfðingi sinn væri ekki dáinn 1 Hanu talai 
ekki framar, hann hreifir hvorki hönd né fót, hann lætr ekki í ljósi 
neinar geðshræringar, hann hirðir hvorki Um fæðu né drykk, hann er 
hættr að opna augun. Hvernig kemr það, að þeir ætla, að hann sé 
ekki dauðr, eu lifi einhvers staðar annars staðar, að hann njóti þar 
sorgar eða gleði ? Menn mega ekki láta sér bregða, þótt ástæðurnar, 
sem eg kem með fyrir rnyndun trúar þessarar, sýnist óbrotnar og eiri- 
faldar, því menn verða að kasta frá sér niðrstöðu lærdóms og menning- 
ar um mörg hundruð ár, en gjörast einfaldir sem börnin, þokkingar- 
lausir, sem þau á lögum heimsins, þá eiga menn betra með að sjá og 
skilja ályktanir þeirra hinni fyrri manna. Eftir því andans ljósi, sem 
þeir höfðu, eftir reynslu og þekkingu þeirri sem þeir höfðu fengið, á 
iyktuðu þeir eins hugsanfræðislega rétt og vel, sem vér gjörum enn 
þann dag í dag. En hvað sjáum vérí Maðr einn gengr um í sólskin- 
inu og sér skuggann við hlið sína á jörðinni, og fef að spyrja sjálfan 
sig hvað þetta sé. Hann þekkir ekkert til lögmáls þess, sem hvort 
barnið þekkir nú á dögum, lögmálsins fyrir geislabrotinu, og að hver 
ógagnsær iíkami hlýtr að kasta skngga, þegar birtu ber á hann. Hou- 
tim kemr ekki til hugar að líta upp til himins eftir ástæðunni, og þeg- 
ar ský dregr fyrir sólu sér haun skuggann hverfa og verðr steinhissa og 
undrast stórlega, hvað af skugganum hafi orðið. Hann lítr niðr í vatn- 
ið og sér þar myud sína í ánni, eða læknum, eða stöðupollinum. Hann 
skilr ekkert í því hvernig. hún sé til komin þessi mannsmynd, sem 
fylgi sér einlægt, þegar hann fer á stað, þá fer hiin líka. Hann reyn- 
ir að skýra þetta fyrir sér, og skýring sú sem honum þyJcir sennilegust 
er sú, að þetta sé fylgjan hans, sé lifandi eins og hann, geti farið og 
komið eftir geðþótta eins og hann. EDda er þetta hin sennilegasta 
skýring, sem hann er fær um að gera. Þessi trú hefir gengið niðv unj 



60 


aldirnar mann fram af manni og lifir enn í fornum þjóðsögum víðsveg- 
ar um heiminn. Sýnir þetta, hvernig trú þessi hefir grafið sig inn í 
huga manna. 

Svo var annað, sem kom manuinum til þess, að trúa á þessa hiua 
aðra tilveru sína. Hann lagðist niðr og.fór að sofa; liann þekti ekkert 
tii uppruna draumanna, og vér vitum í raun réttri mikið lítið um þá 
enu þann dag í dag. En á meðan hann sefr, fer hann í ferðalag ; 
hanu fer á veiðar, leggr út í orustur, hann ræðir við vini sína; og það, 
sem er undarlegast af öllu, hann hittir þá skugga þeirra sem fyrir löugu 
eru dánir, og talar við þá sem maðr talar við mann. Þetta finst honum 
vera alt eins satt og verulegt, sem hann væri glaðvakandi. I draum 
sínum sér hanu skugga hundsins, antílópunnar, hestsins, bjarnarins, 
vopnsins; hann sér arinstóna og búsgögn sín. Hann fer því að ætla, 
að til sé annar heimr en þessi, er hann daglega sér með opnum augum, 
annar skuggaheimr, en samkyns og þessi. Svo þegar hann vaknar, þ.í 
sér hann að hatin liggr þar sem hann sofnaði út af. Skýring sú, er 
hann gerir sér á þessu, er mjög eðlileg og hugsunarrétt eftir þeiiTÍ 
þekkiugar-undirstöðu, sem hann hefir að byggja á, og hún er sú, að 
þrssi skuggamynd sín hafi verið á ferð, að veiða, að berjast, að heim- 
sækja vini sína, en nú sé hún komin aftr, og er hún kom aftr og för 
inn í líkama lians þá vaknaði líkaminn, og nú sér haun heiminn eins 
og áðr. 

I daglegu tali getum vér enn fandið leifar af þessari trú, þótt und- 
ariegt þyki. Setjum svo, að einhver stúlkan okkar skyldi líða í ómeg- 
in og vera borin fram í anddyrið til að svala henni. Vér reynum að 
hlúa að henni, stökkvum vatni yfir enni liennar, núum hendur hennar 
og bíðurn þess, að hún lifni við aftr. Þegar hún svo opnar augun þá 
segjum vér : „Hún kemr til . . . . ,“ og ef vér ijúkum við setninguna 
og segjum : „Hún kemr til sjálfrar sín aftr,“ þá er þar komin gamla 
trúin. Andinn (sálin, lífið) hefir farið frá henni og líkaminn orðið 
meðvitundarlaus, en nú er sálin komin aftr og þá vaknar hún, eða 
raknar við, sem menn einnig segja. 

Þarna sjáum vér þá hina fyrstu frumlegu trú manna, undirstöðuna 
fyrir trúnni á tilveru eftir dauðann. Menn þessir ályktuðu réttilega, er 
þeir sögðu, að sála hins sofandi manns væri f, .i-ri honum um stund, 
en kæmi svo aftr. 

Annað dæmi getum vér tekið, er einn eðr annar var ( leiðslu, eða 



61 


fékk liögg á höfuðið í bardaga, svo að hauu varð ineðvitimdarlaus, 
stundum tímum eða dögum samau. Allan þenna tíma var sála lians í 
burtu frá líkamannm ; svo kemr hún aftr. Það er því augljóst, að hún 
getr lifað án líkamans einn dag, tvo daga, eiua viku. En því þá ekki 
að eilífu ? Má ske hún komi aftr að þúsund árum liðnum (Egyftur) 
og taki sér aftr bústað í sínum gamla líkama. Á þennan hátt, og eins 
eðlilega og grasblaðið spratt af jörðunni, óx upp trúin á þennan hiun 
aunah ósýnilega heim. 

Við þessa trú tengdist svo á mjög eðlilegan hátt trúiu á hýbýli eðr 
bústaði hinna dánu. Af einni eðr annari ástæðu tóku ættflokkarnir sig 
upp og fluttust burtu frá hinum gömlu bústöðum sínum. Annaðhvórt 
bvgðu þeir í fyrstu við ármynni eitt og fluttu sig svo upp með ánni og 
tóku sér þar nýja bústaði, eða þeir hröktust fyrir öðrum flokki yfirfjalh 
garða, eða þeir bjuggu í holum og hellrum, til þess að verjast kulda 
og regni og viltum dýrum, svo þegar þeir urðu mannfleiri og þróttr 
þoirra óx, þá réðust þeir í það að koma fram í sólarljósið og taka sér 
bólfestu undir hinu bláa liiminlofti. Hvað var nú eðlilegra fyrir þá, 
en að gjöra hið sama og vér gjörum enn þann dag í dag, að gera.sér 
gullnar hugmyndir um gömlu bústaðina, gömlu tímana, að draga miklu 
fegurri myndir upp í huga sér af umliðna tfmanum, en hinuin yfirstand 
audi, að gleyma öllu hinrt illa, sent þeir urðu áðr nð líða, en muna alt 
liið illa á yfirstandandi tímanum, að skapa þannig mótsetningu milli 
liinnar gullnu fortíðar og hinna járnhörðu daga hins yfirstandandi tíraa. 
■Svona var það, og í jarðvegi þessum blómguðust draumar þeirra um 
>,Eden“ og gullna fyrri daga og yndislega bústaði. Það var því ukki 
að undra, þótt þeir tryðu því, að sálir hinna dánu sneru aftr til hinna 
fyrri heimkynna. Vér höfunt dærni þessa nú á dögum, þar sem þjóð' 
tiokkar þeir, er færst hafa upp með fljóti einu, setja lík hinna dánu 
ættmanna sinna í bát einn og hrinda honum svo út á ttjótið, svo að 
hinn dáni geti farið til síns gamla heimkynnis. Vér vitum að þeir 
trúðu því, að hinir dáuu sneru aftr til hinna fyrri bústaða ættflokksins 
vfir fjöllin, eða inn í hellrana göinlu (sjá Helgafell í Eyrbyggju). Af 
Jiessum hellrum, sem voru liin fyrstu skýli og híbýli manna, hefir æxl- 
ast trúin á hið hebreska „sheol, “hið gríska og rómverska ,,Hades“ og 
aðra uudirheima-bústaði þjóðanna. Eða þá þeir sáu í fjarska yfir hafið 
uiót niðrgöngu sólar loftmyudir af fogrum eyjum, sem þeim sýndust 
undrfögr og yfirnáttúrleg lönd, og svo kviknaði hjá þeim trúin á það, 



62 


að hínír dánu hefðu farið gegu niðrgöngu sólar, eins og Hiawatha, 01 
svam á ljósöldum niðr í vostrið í leít sinni að „eyjum hinna farsælu." 
Þannig hefir það verið á mjög eðlilegan hátt, að trú þessi hefir mynd 
ast, sem í einni eðr annari mynd hefir haldist við alt til þessa og stjórn- 
að heiminum. 

Eins og að framan er sagt, var hin fyrsta tilbeiðsla forfeðradýrkuu. 
dýrkun hinna dánu feðra ættflokkanna. En, eins og auðsætt er, urðu 
guðir þessir góðir eða vondir, æðri eða óæðri, eftir því hvernig þeir 
voru meðan þeír lifðu á jörðunni. Þegar þeír voru dáuir urðu þeir 
konungar í hinum neðra heimi, og biðu þar komu fylgjenda sinna og 
ættmanna. 

Af þessari forfeðradýrkun myndaðist aftr skurðgoðadýrkun. Menn 
tilbáðu stokka og steina, eðr tre, eðr aðra dauða hluti. En hvernig 
kom það nú til, að menn voru svo heimskir að gjöra þetta 1 Þá er fyrst 
að gæta þess, að vór megum ekki álíta þá svo skynsemdarlausa að ætla, 
að þeir í raunínní hafí tilbeðið þessa stokka, eðr steína, heldr orsakað- 
ist það þannig á einn eðr annan liátt, að þeir tileinkuðu þessum stokk 
eða steini góða hamingju eða óhamingju. Og eins og áðr er á mínst 
um skuggann og drauminn, ætluðu þeir að stokkriun, eðr steiuninn, 
eðr tréð, eðr fjallið, eðr hestrinn, eðr hundrinn hefðu allir aðra tilveru, 
aðra lifandi hræranlega sálu. Þeir ætluðu að alt þetta liefði í sér fólg- 
inn einhvern hulinn kraft, eða þeir trúðu því að hinir látnu forfeðr, 
eðr vinir þeirra, hefðu tekið sér bústað í þessum skepnum, eða stokkum, 
steinum eða líkneskjum, því að eitt atriðið í þessari trú var það, að 
sálin gæti farið burtu og komið svo aftr. Svo héldu þeir og að annar 
andi gæti komið og farið inn í líkamann og tekið sér bústað í honum 
meðan sálin væri í burtu (Gyðingar á dögum Krists, sjá nýja Testam.). 
Þeir tóku sér aðsetr í líkamanum, sem sínum eígín bústað. Þannig 
segir nýja Testam. að sjö andar hafi sest að í Maríu Magdalenu; í öðr- 
um manui hneptust svo margir saman í eiuu, að hann kallaði þá ,,legio“ 
(iegio var rómverskr herflokkr, er í voru þetta frá 3000—-6000 manns). 
— Menn komu því og tilbáðu einn eðr annan steíninn, eði' stokkinn, 
eðr vopnið, sem þeir af tilviljun tíleinkuðu heppni eða óheppni; ann 
aðhvort báru þeir fram þakklætí sitt fyrir.eina eðr aðra hamingju, er 
þeim hafði hlotnast, eða þeir reyndu að blíðka þetta goð sitt, svo það 
snéri frá sér óhöppum, 

Kæsta stigið í þroskun þessara guða var dýrkun dýra, fjalla, vatna, 



63 


tijáa, stjarna, sólar og tungls. Orsakaðist það á tvennan hátt. Fyrst 
var það, eins og áðr hefir verið frá skýrt um skurðgoðadýrkun, að menii 
trúðu því að þetta alt hefði tvöfalda tilveru, aðra í líkanianum og aðra 
utan líkamans. Trú þessi hélst við alt fram á daga stjörnufræðingsins 
niikla, Keplers, rétt á undan dögum ífewtons, um 1600 e. Kr., því að 
Kepler sjálfr trúði því, að hver stjarna hefði sinn stjörnandi anda, er 
stýrði hreifingum hennar. Yar það hin skynsamlegasta ástæða, er 
hann gat skýrt með hina reglubundnu hreifingu þeirra um geiminn. 
<3nnur ástæðan fyrir náttúrudýrkun þessari var engu öeðlilegri. Menn 
vita, að það er alment enn í dag og hefir jafnan verið svo, að miklir 
menn lijá villiþjóðum taka sér ein eðr önnur nöfn úr ríki náttúrunnar, 
svo sem : „Sitting Bull“ (o: sitjandi boli), „svarti Haukr,“ „hin 
mikla Kráka,“ „Orninn.“ Sumir taka sér nöfn af skjaldböku, héra eðr 
bifr. Þegar stundir líða gleymdist það, að mennirnir höfðu tekið sér 
þessi nöfn. Menn vöndust á það að segj a, að bifrinn, eða sólin, eða 
stjaruan, eöa fjallið, væri ættfaðir þeirra, og þegar menn höfðu vanisf 
á að tilhiðja þessa forfeðr sína, þá var svo ofr eðlilegt, að menn færu 
að tilbiðja stjörnuna, eðr sólina, eðr fjallið, eðr dýrið. Frá mönnun 
um fluttist dýrkunin yfir á hlutina sjálfa, eins eðlilega eins og sáð- 
kornið vex upp úr jarðvegi þeim, sem því ei sáð í. 

Þessi dýrkun leiðir aftr mjög eðlilega til liins næsta stigs, til f j ö 1- 
gyðistrúarinnar, eða dýrkuuar margra guða, vondra og góðra, 
æðri og lægri, meiri og minni yfir allan lieim. Enn þann dag í dag 
dýrkar alþýða Inda guði í þúsundatali og sama er í Kína. I goðaliöll- 
inni í Kóm voru guðirnir hundruðum sainan. Hið næma ímyndunar- 
afl hinna fyrri manna bygði alheiminn með allrahanda myndum, önd- 
um, ófreskjum, viuveittum eða óvinveittum, og tileinkuðn þeim allar 
þær einkuunir, allar þær dygðir og lesti, sem menn gátu fundið i sínu 
eigin fjölbreytta lífi. 

Næst er að geta tveggja afla, er voru verkandi innan um allan 
þenna fjölgyðissæg. Annað er náttúru-úrval (Natural selection); eftir 
því hófust nokkrir guðanna upp til mikillar tignar, en aðrir voru færð- 
ir niðr 1 hin neðri sæti; urðu þeir þá lítils metuir, eða gleymdust að 
öllu. Geta insnn séð, hve eðlilega þetta gekk til hjá Egyftum t. d.: 
Egyftar voru mikil þjóð, svo að öðrum þjóðum stóð ótti af, það var því 
ofr eðlilegt að guðir Egyfta væru máttugri, .en guðir smáþjóðanna í 
kring um þá. Babýlónar ríki breiddi vængi sína yfir austrlöndin. 



64 


< rnðír þeina Babýlónsmanna voru því miklir og hátignarlegír, som 
konungar þessarar miklu borgar báru af öðrum konungum. Þannig var 
• það, að upp konut ntiklir og voldugír guðir, eins og upp komu miklir 
og völdugir konungar. Sámkvæmt þessu varð Júpíter konungr ullra 
hinna Olympisku guða. Eins höfðn Indar einn æðsta guð, Ivínverjar 
oinn æðsta guð, og svo var það um heim ailan þar sern hugsun manna 
náði nokkrum þroska. 

Jafnframt þessari skiftingu guðanna í tvo flokka, æðri ogiægri, 
var þeim og skift i aðra flokka tvo, i göða guði og vonda, í óvin- 
veitta og vinveitta. En hvort lteldr þeir voru vondir eða góðir, þá 
tilbáðu rnenfl þá samt, og geta menn mjög vel gert sór grein fyrir 
Irvernig á því stóð. Ef menn á annað borð triía því, að til sé kraftr 
,-ða guð sem geti gert þeim ilt, þá reyna menn að hafa hann góðan. 
ef hann er illviljaðr, alt eins og menn reyna að þóknast honum og 
"leðjast í honum, ef hann er mönnum góðr og vinveittr. Þessi hugs- 
im er ekki dáin út ennJ Ég heti stundum sagt mönuum frá frú 
einni í Boston, sem ég oft heíi talað við uú í tvö ár. Hún sagðí 
einu sinni við mig : „Mig langar ósköp til að trúa eins og þér, en 
ég þori það ekki. Ég veit ekki uema til kunui að vera guð á himn- 
nm, eius og mér hetir verið írá honum sagt; en sé svo, þá er ég 
iirædd við hann.“ Þá er og skamt síðan móðir ein kristin á Englandi 
kendi barni sínu, að hneigja sig í hvert skifti sem djöfullinn væri 
nefndr. Svo spurði kona eiu hana hví hún gerði þetta, og sagði 
hún þá: ,,Af því ég held það sé vissara.“ Það er best að gjalda 
hverjum það honum ber, og djöflinum sit-t, hugsar margr maðrinn. Það 
or best að vera inn undir hjá hverjum þeim krafti, eða hverjura þeim 
guði, sem getr hjálpað manni eða skaðað mann. Þanuig geta menn 
séð, hvernig skifting guðanna í góða og vonda iiefir fram farið. 

Þá átti sér stað önnur breyting nokkuð hjákátleg, en þó mjög 
oðlileg. Einhver voldug þjóð leggr undir sig aðra 'kraftaminni. Eu 
um leið og þjóðin þessi var sigi'uð, þá voru og líka sigraðir guðir 
hennar, og þeim steypt úr tign simxi og gjörðir að undirlægjum. Svo 
var það, þegar Zóróaster boðaði hina nýju trú sína og sneri hundruð- 
nm þúsunda til hennar, þá urðu guðir Inda, hinnar ytirunnu þjóðar, 
að illum öndum og djöflum Parsa. Leifar þessa sjást enn í tungu 
vorri, því orðið djöfuller upphaflega leitt af hinu indverska orði 
deva. I fyrstu hefir guð og djöfullinn verið hin sama persóna, en 



65 

eftir því sem hugsun mauna þroekaðist, þótti mönnurn það ekki eiga 
saman, og þegar guðunum var skift í góða guði og vondn, voru þeir 
algjörlega aðskildir. Þannig sjáum viír, að allar þjóðir hafa dýrkað 
einn eðr annan náttúrukrafc. Þær tilbáðu heiðríkjuna og óveðrsskýin. 
sólina, sem hinn svíðandi brennandi loga Molochs, hinn brennheita 
vind, sem blæs um eyðimerkurnar og eyðileggr kornið á ökrunum. 
t^annig hafa þeir tvo flokka af guðum, er þeír tilbiðja, ljósguði og 
myrkraguði, góða guði og vonda, hjálpsama guði og skaðvæna guði. 

Nú kemr hið næsta stig á eftir fjölgyðistrúnni. Það var auð- 
sætt að þessir morgu guðir gátu ekki haldið áfram að aukast og marg- 
faldast að eilífu; en stigið, sem hér kemr á eftir, kallar austrlanda 
fræðingrinn Max Muller „h e n o t h e i s m,“ mætti kaunske nefna það 
þjóðgyðÍ8trú. Það er, þegar þjóð ein tilbiðr einu guð sérstaklega og 
telr hann vera guð sinn, en ekki annara. Aðrar þjóðir geta haft sína 
guði, en þeir hafa þennan og engan annan, án þess þó þeir neiti 
öðrum guðum. Til skýringar þessu getum vér litið yfir sögu gyðinga , 
Þeir trúðu því, að þeir ættu að tilbiðja Jehóva (eða Jahwe) einan 
og engan annan, og hafa þeir því jafnan verið taldir eingyðismenni 
menn sem trúa á einn guð. En það er rangt, því þeim kom aldrei 
til hugar að neita tilveru Dagóns Philisteaguðs, eða guða Egyfta- 
landsmanna, eða gnða Týrusbúa, eða Sídonsbúa, eða guða Móabíta. 
Þeir trúðu að þeir væru til, trúðu að þeir væru sannir guöir. En 
Jehowah var þeirra guð og hann áttu þeir einan að tilbiðja. 
Menn geta alls staðar fundið merki þessa í hugsunarhætti Gyðinga. 
svo sem þá, er þeir kalla guð „konuug konunganna“ og „drottinn 
drottnanna.“ Jehóvah, eða réttara Jahwe, var því ekki hinn eini 
guð. Hann var hinn eini guð Gyðinga og hann var „könungr allra 
guðanna.“ Þessir aðrir guðir voru líka til, en Jahtve var konungr 
þeirra, máttúgi'i en þeir, hann lagði þá undir veldi sitt, eins og þeg- 
ar Davíð konnngr lagði undir sig smákonungana, sem voru nágrann- 
ar hans. 

Hið næsta stig ú eftir þessari þjóðgyðistrú var eingyðistrú, 
sú trú, að menn ekki eiuungis skyldu trúa ú einn guð, heldr útiloka 
alla aðra guði frá tilbeiðslu manna, trúa því, að enginn guð væri til 
nema þessi eini. Þetta er hið stærsta stig í trúarlíti manna; það or 
stigið frá myrkrinu til ljóssins; þá kemr dagsroðtnn í trúarlífi heima- 
ins. En hvernig náðu menn uú stigi þessu ? Ég vil að eins drepa 



66 


á tvær eða þrjár ástæður, sem eðlilega hlutu að leiða menu frá þjóð- 
gyðistrú til eingyðistrúar, frá trúnni á marga guði til trúarinnar á 
einn guð. 

Hin fyrsta er sú, að hvert það fólk sem trúði á einn guð, hlaut 
þar af að leiðast til þess, að álíta að hann einn væri sá eini rétti og eng- 
inn annar. I öðru lagi hlutu stjórnfræðislegar ástæður, þjóðardramb 
o g vöxtr þjóðar einnar, að hafa hin sömu áhrif. Eftir því sem þjóðin 
varð stærri og fjölmennari og guð þeirra óx með henni og varð meiri 
og máttugi'i, þá var það eðlilegt, að þjóð þessi rnundi líta með fyrir- 
litningu á guði annara þjóða, og ætla, að þeir væru ónýtir og einskis 
virði, er þeir gátu ekki varið þjóðir þær er trúðu á þá, og gjört þær 
ríkar og voldugai'. Iíin þriðja ástæða fyrir því, að Gyðingar urðu 
hinir fyrstu eingyðismenn sem vér höfum fullar sögur af, var hið sl- 
gjörða og stranga forboð Mósesar, að dýrka annarlega guði. Þegar 
Rómverjar hertóku Jerúsalem, brutust þeir einna fyrst inn í musterið- 
og er þeir litu inn í hið allra helgasta stóðu þeir sem höggdofa af undr- 
un, því að þeir fundu þar ekkert, það var tómt. Þeir voru að leita að 
guði Gyðinganna, en þegar þeir komu þangað er þeir ætluðu að hann 
væri, þá fundu þeir þar ekkert. Þotta var að ætlan minni ein aðalá- 
stæðan til þess, að leiða Gyðinga til eingyðistrúar. Þeir tilbáðu ósýni- 
legan, andlegan mikinn kraft, er grípr yfir heim allan, þegar leið á 
daga þeirra, og því gátu þeir sagt: ,,vor guð er lifatidi, en yðar guðir 
eru ekkert annað en líkneskjur“ Esj. 44. Hin fjórða ástæðan fyrir því, 
að þjóðirnar leiddust til eingyðistrúar, var vaxandi tilfinning fyrir því, 
að heimrinn stjórnist eftir vissum lögum. Geta menn séð það af sögu 
einni um Abráhatn, sem rabbínar segja. Sagan er náttúrlega mörg 
hundruð árum yngri en Abraham, en það gjorir ekkert til. Upphaf- 
lega var það sagt, ttð Abraliam lrafi veríð sólardýrkandi, sem vafalaust 
hefir verið. Þá er það sagt raii llarln, að bann hafi litið tíl sólarinnar 
og sagt: „Þessi er minn guð, hann skal ég tilbiðja.“ En svo leið dagr 
inn, sól gekk til viðar og tók að nátt-a; þá mælti Abraham : „Þetta 
getr ekki verið guð, sem lætr myrkrið gleypa sig.“ Svo kom tunglið 
upp og.mælti hann þá : „Þetta er guð og þessar stjörnur eru herskárar 
hans.“ En svo gekk tunglið undir og stjörnurnar hurfu úr sýn og 
rnælti hann þá: „Þessir geta ekki guðir Verið. Sólin og tunglið 
hreifast sinn reglubundna hring; þau hljóta að vera lögum háð; ég 
^al tilbiðja h a n n e i n a n, sem býr til þessi lög og veldr hreifingum 



67 


þessara líkama.“ Þessi og annar eiils hugsunarhííttr hlaut eðlílega að 
leiða til eÍDgyðistrúar. 

Eu þetta ef ekki alt stigið. Gyðingar tilbáðu einn guð. Sam - 
verjar tilháðu einn guð, en þeír ætluðu hvorir tveggja, að guð sinn 
væri bundinn við vissan stað. Einu sinni kom maðr og spurði Krist: 
„Hvar eigum vér að tilbiðja guðl Samverjar segja, að vér eigum að 
tilbiðja hann á Gerazim, en Gyðingar segja, að vér eigum að tilbiðja 
liann á Móríafjalli. Þú, sem ert Messías, getr skorið úr þessu.“ Sv r ar- 
ið var dauðadómr yfir guðsdýrkun að eins á vissum stöðum, það losaði 
guð úr böndum og gerði hanu eilífan og alls staðar nálægan, því Kriatr 
sagði : „Hvorki á þessu fjalli, néí Jerúsalem eingöngu, eiga menn 
uð tilbiðja föðrinn, guð er andi og því eiga menn að tilbiðja hann í anda 
og sannleika." Kristr tilbað guð í anda og sanuleika, hann var sannr 
eingyðis-trúmaðr. 

I trúarjátníngum sínum hefir kirkjan haldið því fram, að guð sé 
andi, án þess að hafa nokkutn líkama eðr limi. En þó verðr maðr 
þess var á tali manna, að mikill hluti kristinna manna hugsar sér lík- 
amlegan guð, að hann lifi á einhverjum vissurn stað, að hann liafi að- 
setr sitt í dýrðlegum höllum í einhverju himnesku landi. Vér megum 
ekki fara í trúarjátningarnar, til þess að vita hverju alþýða trúir, ef 
vér viljum fá að vita það, þá verðum vér að fara í sögurnar sem ganga 
mann frá manni, í þjóðsögurnar, goðsagnirnar, í skáldskapinn. I- 
talska skáldið Dante segir oss betr en nokkrar trúarjátningar, hvað hafi 
verið trú manna á miðöldunum. Hann lætr guð vera í Paradís sinni, 
ósýnilegan, í svo björtu skýji að enginn maðr þoldi á að horfa, og eft- 
ir hugsun Dantes og eftir hugsun manna á miðöldunum, vax guð þarna 
í skýinu í einni eðr aunari mynd eðr lögun og ekki annars staðar. Ef 
vér tökum Paradísarmissir Miltons, sem sýnishorn af hugmyndum ensku- 
talandi manna á þeira tímum, þá sjáum vér að guð er þar eins og ann- 
ar Júpíter, hann sitr á hásæti í himninum og slöngvar frá sér þrumu 
fieygum, hann safnar herflokkum til þess að reka burtu uppreistarengl- 
ana. Eeyndar var ekki hægt að ssera engla þessa dauðlegu sári, en þó 
mátti reka spjót í gegnum þá, skjóta örvum á þá, þeir gátu kastað 
tindafjöllunum í gegnum loftið, og hnoðað hver öðrum undír rætur 
þeirra. Þetta er almenn hugmynd um guð, að hann búi einhvers stað- 
ár, sitji einhvers staðar, stjórni einhvers staðar, að hanu hafi aðsetr sitt 



68 


þar, en ekki annars staðar. Ég skal ekki að sinni fara út 1 það, hvort 
þetta sé gvo eða ekki, en að eins geta þess, hvað sé trú manna. 

Nú or eftir að skýra frá því, svo stuttlega sem mögulegt er, hverj- 
ar séu hinar helstu hugmyndir manna um guð á nýrri tlmu.ni. 

1. Fyrst er þá að geta þeirrar skoðunar, sem nú hefir seinast ver- 
ið lýgt, að guð sé sýnileg vera, einhverg staðar utan við alheiminn. 
Hann hafði lifað um ómælilega eilífð. En svo kom að hann rankaði 
við sér, og réði það af, að skapa tilveru fyrir utan sjálfail sig, sér frá- 
skilda. Hann skapaði efnið af eugu. Síðan liafði hann þetta ólagaða 
efni til þess, að búa til úr því heimn, og smíðaði þú, einsog þegar 
timbrmaðr smíðar hús eitt, eða skipasmiðr smíðar skip og hleypir því 
svo af stokkunum út í úthafið með rá og reiða. Þannig gjörði hann 
hoimana og sveiflaði stjörnunum út í rúmið, og sagði þeim að fylgja 
sínum vissu brautum að eilífu. 

2. I öðru lagi er skoðun sú, er kalla má „vísindalega guðsafueit- 
un.“ Skoðun sú telr menn eigi þurfa guðs við. „Gtff mér að eins 
efni og kraft,“ segja þessir menn, „þá get ég gert grein fyrir því, 
hvernig heimrinn hafi skapast.“ En ef vér segjum við þá : „Hvar get 
ið þið fengið þetta efni og þennan kraftl" Þá segja þeir: „Þ.ið er 
eins auðvelt fyrir oss að ætla, að efnið og kraftrinn hafi verið til frá ei- 
lífð, eins og fyrir yðr að ætla, að guð hati verið til frá eillfð.“ Þotta 
er í fám orðum skoðun hinna vísindalegu guðsafneitenda. 

3. Hin þriðja skoðun er algyðistrú. En hvað er það! Það er 
t.rú sú, að guð sé jafn eilífr og sama eðlis eða efnis og alheimrinn, að 
náttúran sé guð, og að guð sé náttúran. Það er alt, sein um það er að 

segja- 

4. Hin fjórða skoðun er sú, er ég hefi ekkert nafn á og 2 enskir 
vísindamenn hafa nýlega um skrifað í bók er nefnist ,,the unsoen Uni- 
verse.“ Þeir kenna, að til sé andlegr og ósýnilegr heimr, er fylli upp 
hið sama rúm og þessi hinn sýnilegi heimr, að hinn líkamlegi heimr 
hafi inyndast af hinum andlega og hverfi aftr í hann, að guð sé lífið og 
'jósið og kraftrinn f báðiun, að hann opinberi sig í liinum ósýnilega 
heimi fyrst, og svo í hinum sýniiega, og að hinu sýnilegi heimr sé 
skuggi hins ósýnilega. Þetta segja meun þessir, að sé fyllilega í sam- 
ræmi við vísindin, og mér fyrir mitt leyti finnst ekki svo auðvelt að 
hrekja þá. 

5. Hin fimta skoðuu, sem ég ætla á að minnast, er kölluð ókyngi 



69 


(ngnosticism) ; er nafn það orðið alþekt nú á dogum, en þó oft haft í 
víðtækri merkingu. Það er trú þeirra manna, gem ætla, að hæfileikar 
manna séu mjög takmarkaðir, að menn geti ekki þekt neitt, nema nátt- 
úrlega viðburði. Það megi vei vera, að guð sé til, eða sé ekki til, en 
hvort sem heldr er, þá vitum vér ekkert um hann og getum ekkert Tim 
hann vitað. Menn með þessum skoðunum eru kallaðir ókyngismenn 
(agnostics). 

6. Enn er ein skoðunin til og er það sú, að guö sé íbúandi í al- 
heiminum. Það or trú sú, að guð sé lífið og sálin í alheiminum, á lík 
au hátt og andi (mind) mannsins er lífið og sálin í Kkama hans, að 
guð sé hin æðsta speki, að hann sé kærleikr, að hann sé hinn æðsti 
máttr, að hann lifi í og opinberi sig í alheiminum, að hann sé sálin, 
en heimrinn sé líkaminn. 

Ég hefi þá í fám orðum reynt, að skýra uppruna og þroskuu trúar 
manna á guð ; smátt og smátt mun ég reyna að svara heistu spurning- 
um þeim, sem ég hér hefi leitt fram fyrir sjónir manna, og grennslast 
eftir hvað vér eigum að hugsa, hverjar ættu að vera tilfinningar vorar, 
og hvað vér skulum gjöra. 


Hugmyndir ýmsra þjóða um upp- 
runa heimsins. 

(Framh. frá nr. 11 fyrra árg.;. 

Aftr á móti hefir hinn enski heimspekingaskóli vanalega haidið í 
materialistiska stcfnu. Hann byrjar á hinum ytra heiiiii, og verðr þá 
oft að hann finur ekki skaparann. Sá sem fullkomnast hefir sett fram 
skoðanir þessar, er Herbert Spencer, og segir hann það hreint og skýrt, 
að ómögulegt sé að hugsa sér sköpunina. Hann segir oss í „First 
Princiþles,“ að kenningin um sköpunina gangi út frá því, að himin ög 
jörð hafi verið sköpuð, rétt eins og verkaináðr eðr smiðr srníðar oinn 
eðr annan búshlut. Hann segir, að bæði Plató og núlifendi vísinda 
monn gangi út frá því sem gefnu, að áþekt sé með sköpun og smíðar 
eða handiðnir. En hann mótmælir þessu af þeirri ástæðu, að það skýr- 
ir ekki hvaðan efnið hafi komið, er liinn mikli smiðr hafi smíðað úr. 



70 


Hann álítr og að skaparinn sjálfr sé óskiljanlegr, og með nokkrum 
hugsunarfræðilegum sönnunum gengr liann frá trúnni á sköpunina, 
sem ómögulegri hugmynd. 

Svarið upp á þá hugmynd, að sköpunin sé óhugsanleg, verðr fyrst 
og fremst það, ao allr þorri mannkynsins hefir hugsað sér hana. 

Hinir nýrri h.eimspekingar hafa staðið öndverðir gegn því, að 
sanna tilveru skaparans af því, að alt ríki náttúrunnar svari svo vel til- 
gangi sínum, að það hljóti að henda á skyni gædda veru, sem höfund 
sinn. Um tíma höfðu mótmæli þeirra þau áhrif, að menn dignuðu 
við þessa tvú. En, er menn nákvæmlega fóru að skoða mðtbárur 
þeirra, þá mistu þær kraft sinn, og skarpvitrir hugsandi menn á seinni 
tímum hafa tekið gildar samianir þær, er röð og regla, afleiðing og or- 
sök, færa manni um sköpunina og tilveru skaparans. Hinar nýjustu 
uppgötvanir í líffræði hafa fært sönnunum þessum því nssjr ómótstæði - 
legan styrk. Hvernig er það mögulegt að líta hina undrunarlegu sköp- 
un smádýranna, hina aðdáanlegu náttúruhvöt dýranna, hvernig einu 
liluti líkama þeirra svarar til annars, hvernig limirnir eða líff'æriu svara 
til starfa þeiri'a, er þau eiga að vinna, hvernig er mögulegt að líta þetta 
og skýra það, eins og hinir gömlu materialistar gerðu, að ætla, að þetta 
alt sé til orðið af hendingu, sé komið af því hvernig hinar skynlau.su 
agnir af tilviljun blandast saman, að það sé þannig til orðið af blind- 
um náttúrukröftum um ótölulegar aldir 1 Þó að vér settum txú svo, að 
eitt heppilegt atvikið hefði rekið annað, til þess cr bvrjun sköpunar- 
innar var komin, þá hljótum vér þó að álíta, að það væri meiri, miklu 
meiri heppni, en fyrir hefir komið í nokkru lukkuspili. Svo er hitt. 
að ekkert er líklegra, en að það, sem skapað er af blindum náttúvu- 
kröftum, það hljóti að eyðileggjast af þessum sömu kröftum. Einn 
einasti snúningr þessa lukkuhjóls mundi vonum bráðar sundra og eyði- 
leggja þexxna hálfmyndaða heim. 

Leiddir af ástæðum þessum, hafa vísindamennirnir slept þessari 
hugmynd um tilviljunina og ekki álitið mögulegt að halda henni fram. 
I staðinn fyrir tilviljunina hefir komið lögmál. Þeir, sem neita því, 
að heimrinn hafi verið skapaðr af skyni gæddri veru, segja að hann sé 
orðinn til fyrir lögmál. Eu alt fyrir það er spurningunni ósvarað, 
þessari: ,,Yarð þetta lögmál til fyrir tilviljun, eða af fyrirhuguðu ráði ! 
Ef engin sk/ni gædd vera stendr á bak við það, þá er það komið af 
tilviljun, og er þá enn nndarlegra en hitt. Lögmál þýðir reglum 



71 


hundna framkvæmd. Lögmál er enginn skapandi kraftr, en að eins 
reglur þær, sem kraftarnir vinna eftir. En fastar reglur og aðferðir, 
sein kraftarnir vinna eftir, og framkvæma eitt eðr annað fyrir, það ber 
einmitt vott um skyni gædda veru, er stendr á bak við lögmálið eða 
regluna. Fyrir því haggar það ekkert skoðun þeirri, að skyni gædd 
vera hafi skapað heiminn og stjórni honum, þótt menn fylgi þeirri 
skoðun, að heimrinn gangi eftir, stjórnist af og sé til orðinn fyrir ó- 
breytaulegt og eilíft lögmál. Að heimrinn sé skapaðr eftir fóstum lög- 
um, en ekki af gjörræði, bendir engu síðr, heldr miklu fremr á skyni 
gædda veru, sem höfund hans. 

(Framhald). 


Spurningar til hinna orthoidoxu. 

—o-:o:-o— 

14. I aunari Konungabókinni 1. kap. er sagt frá því er Ahasía 
datt, og meiddi sig, og sendi til Elía spámanns liöfuðsmann einn og 
50 menn með honum og vildi finna Elía. Höfuðsmaðrinn kom til 
Elía þar sem hann sat á fjallstindi einum, ávarpar hann og segir. 
,,Þú guðs maðr! konungrinn segir: kom þú niðr!“ Og Elía svaraði 
og sagði við höfuðsmanninn yfir 50: „Sé ég guðs maðr, þá falli eldr 
af himni og tortýni þér og þínum 50.“ Þá féll eldr af himni og tor- 
týndi honum og hans 50. Og hann sendi aftr höfuðsmann yfir 50 
og hans 50 og þessi byrjaði þannig tal sitt'við hann: „Þú guðs maðr! 
svo segir konungrinn: kom sem skjótast niðr.“ Og Elía svaraði og 
sagði við þá: „Sé ég guðs maðr, þá falli eldr af himni og tortýni þér 
og þínum 50.“ Þá féll guðs eidr af himni og tortýndi honum og hans 50.“ 
Og hann sendi. enn í þriðja sinn höfuðsmann yfir 50 og hans 50 með. Og 
höíuðsmaðrinn yfir 50, sá þriðji, kom og beygði kné sín fyrir Elía og 
bað hann og sagði til hans: „Þú guðs maðr! láttu þó lífmitt og líf þinna 
þjóna, þessara 50, vera dýrmætt í þínum augum“ o. s. frv. Þá fór Elía 
loksins með honum til konungsins. Og hann talaði við hann: „Svo seg- 
ir drottinn, af því þú sendir menn til frétta við Baal-Sebúb, guðinn í 
Ekron — líklega af því guð er ekki til í ísrael — til að spyrja, þess vegna 
skaltu ekki komast úr rekkju aftr, sem þú ert lagstr í, lieldr skaltu deyja.'' 
Og hann dó eftir orði drottins, sem Elía hafði talað. Þessi orð sýna það’ 
að Elía átti að vera innblásin af guði, en livílikr innblástr var það, að 
kalla eld af himni ofan og deyða menn þá sem ætluðu að finna hanh’ 
hvern flokkinn á eftir öðrmn ? Hvað höfðu aumingja mennirnir brotið , 
Þeir voru sendir til hans að biöja hann að koma á fund konungsins. Hva 



72 


sést réttlæti eða kœrleikr eða miskunn í þessu? Eða þá sjálfr boðskapr 
trottins ttl konungsins: Af því konungrinn sendi til frétta við Baal-Se- 
!>úb, þá átti kann að tleyja. En nú er það athugandi, að sendimenn kon- 
mgs fóru aldreitil Baal-Sebúbs, því Elía mætti þeim á leiðinni og snéri 
im aftr. En af því að konungrinn sendi þá á stað, þá átti hann að 
■<;yja. Hvaða dömstóll í heimi hefði nú dæmt konunginn til dauða fyrir 
jietta? Kf »ð hið sarna hefði átt yfir alla þá að ganga, sem leitað hafa 
■ éfrétta, þá hefði æði margr maðrinn átt lífið að láta. Grikkir leituðtt vé- 
í'rétta í Belfis, on þó er þess ekki getið, að þessi dómr hafi yfir þá fallið. 
Ailar fornþjóðir hafa haft sína guði, sem þær hafa ieitað véfrétta hjá. og 
tic fir ekki annað heyrst, en að þær liafi lífinu haldið og dáið skaplega 
hver maðr. 

„Sé ég guðs maðr,“ segir Klía gamli, „þá falli eldr af himni og tottýni 
j > r og þíiium 50.“ Falleg var nú óskin! Til þess að sanna sína guðdóni- 
egu sendingu fer Elía ekki aft*vinna nein kærleiksverk, heldr blátt áfram 
morð, með því þóknast haim guði sínum eins og það væri sá sannasti 
vitnisburðr um guð, eins og þesai og önnur eins verk einke ■ n guð og 
vscru honum eiginleg og vel þóknanleg. Já, mikill var Elía, oggott væri 
að hafa aðra eins spámenn og guðs menn á vorum dögum, eða er ekki svo ? 

Seinna varð Elía þessi upp numinn til himins, keyrði þangað á eld- 
legam vagni með eldlegum hestum. Fylgdi þá Elísa spámaðr honum, 
þar til Elía keyrði frá honum á vagninum í loftinu. Snéri Elísa þá til 
haka aftr. En „sem hann gekl? áfram veginn (til Betel), komu smásvein- 
ai' úr staðnum og köstuðu á Itann steinum, hæddu liann og sögðu: kom 
iiii'.gað, skalli! kom hingað, skalli! Og hann snerist við þeim, og er hanu 
íá þá, formælti hann þeim í nafni drottins. Þá komu tveir birnir úrskóg- 
inum, sem rifu í sundr42 af þeim.“ 2. Kon., 2. kap. Einstaklega var læri- 
Svoinninn þarna líkr meistara sínum, Elía gamla. Þetta voru nú guðs 
menn!!! 


_ _ G. M. Thompson hefir á hendi alla afgreiðslu á __ 

Þaosbrún og annast fjármál iiennar. Kaupendr J 

snúi sér því til hans í þeim efnum. 

Hve nær sem kaupendr að „Dagsbrún 11 skifta nm bústað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að sendft skrifiegt skeyti um það til G. M. Thompson 

,.DAG r SBEÚN“ kemr út að minsta kosti einu sinni í mánuði. 

Argangrini> kostar í Vestrheimi .$1,00 

Sendr til Tslands en borgaðr hér .$0,75 

Sendr til íslands en horgaðr þar . Kr. 2,00 

- Verð árgangsim greiðist hvervetna fyrir fram. - 

Skrifstofa blaðsins er hjá Magn. J. Skaptason, Gimli, Man. Canada. 

Ritstjóri: Magn. J. Skaptason. 

Prentsmiðja G. M. Thompson. 





